Ond  yn  benaf,  pwne  y  ganiad 
Yw  eael  sylw  Dynol-ryw 
Mewn  Crediniaeth  a  Chymeriad, 

At  bwysigrwydd  dullwedd  byw; 

Dweyd  yn  onest  wrth  Bechadur 
Mab  troaeddwr  ydyw  dyn, 

A  bod  bywyd  glan  ,  i  fesur 
Yn  dybynu  arno'i  hun. 

Geiriau’rw£>dedd?  n  yn  safon  moesau 
Ga'dd  yn  gwmpawd  gyrfa  oes 
Rhag  i  ddrwg  mown  hudol  ffurfiau 
Hagru  gwyneb  prydferth  Moes; 
Iachawdwriaeth^mewn  addewid, 

Oedd  hyd  yma'-rt  amod  f yw, 

Jto  dderbyniad  llawn  i  ryddid 
trorfoleddua  Meibion  Duw". 

Moli'r  "  Ddeddfoedd  hoffder  Dafydd, 
Mown  brwdfrydedd  bron  ar  dan, 

Gan  roi  llais  i’w  brofiad  dedwydd, 

"Yn  dy  ddeddfau  oedd  fy  STghan". 

Prof  odd  Dduw  drwy  ffydd  amlygiad, 

Yn  Dduw' r  Maddeu'n  ngwra  ei  fyd, 

Yn  rhoi  mantell  wen  ei  Gariad 
•Bros  ei  feiai  ar  ei  hyd. 

Ir  ffaith  hon,  ca'dd  tanau’i  delyn 
Deimlo'i  fysedd  mewn  boddhad, 

Gan  roi  allan  ddiolch- emyn. 

Am  lawn~werth  Kadd6uant -rhfid; 

Sain  y  Cornet  gyda’r  tanau, 

A;  lief  Udgyrn  o  bob  maint 
Yn:  Gerddorfa  Offerynau,  . 
Gynyrehiolai  fawl  y  Saint. 

Dafydd  Prenin,  fardd  llo  dedig 
Hawlia  glod  Judea  wlad, 

Pel  ei  phrif- fardd  derchafedig 
Yn  nghyfrinion  Awen  fad; 

Swyn  ei  Awen  wnai  gyfodi 
Pry  ir  nef  fel  awyn  y  wawr 
Yn  gan  dioleh  a  thaer  weddi 
’  U  hawlio  sylw’r  "  Orsedd  Pawr" 

Gwelodd  Dduw  yn  ngherbyd  Cwmwl 
Ar  ffurfafen  "dydd  a  ddaw" 

Heb  arswydedd  dolur  meddwl, 

Nac  ofnusrwydd  poen  a  braw; 

Gwyddai  am  y  glorian  bwyaig, 

Ac  y  caffai  bwyaau  llawn, 

Drwy  y  Meichiai  Addawedig 
Mewn  eyfryngdod  yn  yr  lawn. 


